DIENYDDIAD 


CREHPPE'N 


Dydd Mercher, Chwefror 23, 1910, 


Am lofruddio a darnio ei wraig, a'i chladdu yn 
seler ei dy. a 
o 








Gorphenaf 17eg, r9ro, galwodd Inspector Dew 
gydag un o'r enw Dr. Crippen, 39, Hilldrop Cres- 
cent, Llundain, i wneyd holiadau ynghylch ei 
wraig, yr hon a ddywedai ydoedd wedi marw yn 
yr America, gwirionedd yr hyn amheuid gan ei 
chyfeillion. Addefodd Crippen nad ydoedd wedi 
marw ond ei bod wedi ei adael ar ol cweryl. 

Pan alwodd y swyddog yn y ty wedi hyny caf- 
wyd fod Crippen wedi ffoi, ac wedi cymeryd i'w 
ganlyn lodes ieuangc o'r enw 


ETHEL LE NEVE, 


ydoedd wedi bod yn ei wasanaeth am rai blynydd- 
au fel fypist, a'r hon a ddywedai wrth ei theulu 
iddi ei briodi ychydig wythnosau yn ol. Hwyl- 
iasant am Ouebec yn y Montrose fel tad a mab, 
ond yn fuan iawn amheuwyd hwy gan y capten, 
yr hwn trwy y Wireles 2«legraph a hysbysodd yr 
awdurdodau yn Llundain fod Crippen a'r ferch 
ieuangc ar fwrdd ei lestr. 


Anfonwyd lnspector Dew i Canada i'w cyfarfod, 
a chymerwyd y ddau i'r ddalfa cyn iddynt lanio. 


Yn yr Old Bailey, Dydd Sadwrn, Tach,.22, ar 
ol ol pum' niwrnod o dreial, dygwyd rheithfarn o 
Lofruddiaeth Gwirfoddol, a dedfrydwyd Crippen i 
farwolaeth. Dienyddiwyd ef Tachwedd 23ain. 


Ar oer foreu yn mis Tachwedd, 
Dygwyd Crippen, er ei loes, 
I'r dienyddle, man arswydus, 
I ddiweddu cwrs ei oes; 











2 


Âr amrantiad, o lawn iechyd 
Hyrddiwyd ef i arall fyd, 

' Pâr 'rolygfa i ni ddychryn, 
Gwna i'r difrif fod yn fud. 


Dial ddeil y drwg weith: edwr, 
Cosb am bechod sydd yn siwr ; 
'Rhwn â'r fflam ddiystyr chwery 
Ca ei hun yn chwerw ŵr; 
Dyna'r wers sy'n eglur heddyw 
I'r symylaf yn y tir, ; 
Hefyd nerthol fraich y Gyfeaith— 
Cyrhaedd wna dros bellder hir. 


Du Jofruddiaeth wnaed yn Llundain, 
Erchyll y trychineb wnaed, 
Adyn ciaidd yn lladd dy.es, — 
Trochi 'i ddwylaw yn ei gwaed, 
Yna'n claddu'r corph hacieìig 
Yn y seler dan y tŷ, 
Arswyd oedd yn gafael ynom 
At ysgelder oedd mor hy'. 


Crippen oedd y dyn gyhuddid 
O gyflawni y drwg waith, 
Roedd ei enw ar bob tafod, 
Daeth yn hysbys trwy'r byd maith ; 
Brodor o'r Amerig ydoedd, 
Er yn Llundain er ys talm, 
Ac fe hona fod yn feddyg— 
Ddyga i'r dioddefwr falm. 


'Roedd ei wraig yn eithaf hysbys 
I drigolion y dref fawr, 
Cyhoedd ydoedd gynt fel actress,— 
Mynych ddringa'r esgynlawr; 
Fel “ Belle Elmore” ar y llwyfan 
Roedd yn hysbys i'r holî fyd, 


3 


Ac fe wnai ei rhan yn fedrus,— 
Ar ei gwaith hi rodda'i phryd. 


Yn mis Chwefror, dwedai Crippen 
I'w chyfeillion —nifer fawr,— 
Iddi fyned i'r Taleithau 
Ac i'w hiechyd dori i lawr. 
Yn mhen ennyd taenai'r stori 
Iddo dderbyn newydd gwaeth, 
Sef mai marw wnaeth ei briod 
Ar yr orllewinol draeth. 


Du am"euaeth a gyfododd 
Yn meddyliau llawer un, 
Am gywirdeb hyn o hanes, 
A drwg dybio wnaent y dyn 
Yntau'n feiddgar drodd at arall— 
Lodes ieuango yn ei dŷ,— 
A rhowd allan iddynt briodi, 
'Rhyn wnai'r amheu yn fwy cry. 


Parodd y drwg-dybiaeth yma 
' I'r heddgeidwaid wneyd eu rhan ; 

Aed i'w dŷ i wneyd ymchwiliad, 
Llygaid craff archwiliai'r fan : 

Yntau, wedi dychryn trwyddo, 
Gyda'r llances acth ar ffo, 

Dianc wnacthant am eu heinioes, 
Er mawr gyffro yn y fro. 


Hyn sbardunodd fwy'r heddgeidwaid,— 
Chwilio wnaethant trwy y ty, 
Nes o'r diwedd yn y seler 
Dod o hyd i brofion cry' 
O greulondeb brwnt, dychrynllyd, 
Am lofruddiaeth hyll a chas, 
Corph y ddynes wcdi ei ddarnio 
Gan ryw acyn drwg, di-ras, 











â 
Pwrodd y manylion roddwyd 
Am gieidd-dra'r weithred ddu, 
Gvffro tawy pob ran o'i deyrnas, 
Dig enynodd ar bob tn ; 
Dwfn a dwys oedd y dymuriad 
Eglur ydoedd trwy y wlad, 
Nad yn glir yr elai'r adyn 
Ydoedd euog o'r fath frad, 





Pan yr ofnem iddo ddiauc, 

A chael cyrhaedd ddiogel fan, 
Neges ddaeth ar hyd y cefnfor 

Mai gwabanol fydda'i ran ; 
Gyda'r pellybr di-wiífren 

O'r Montrose daeth fflachiad clir 
Nad yn rhyddion gwelai'r ddeuddyn 

Man eu cyrchfa,—Amerig dir. 


Yn lle cyrhaedd dinas noddfa, 
Yn lle tirio arall lan, 
Rhwystr safai yn y swyddog, — 
Cyffion syitbiai ar ei rau ; 
Unwaith eto dros y cefnfor, 
Dygwyd eí i Brydain Fawr, 
Yma i atteb y cyhuidiad— 
Mor ofnadwy oedd yr awr! 


Yn nhref Llundaio, yn mis Hydref, 
Safni'i dreial um ddu wait), 
Ac er medr amddiffyniad 
Barodd lawer oriau maith, 
Dygwyd rheithfarn yn ei erbyn 
_ Roddodd derfyn ar ei oes, 
Gwarth y grogbren a'i gwyneba — 
Adfydus oedd ci olaf loes. 


